“ WYT TI'N COFIO P” 


Wyt ti'n cofio'r cwymp yn Eden ? 
Wyt ti'n cofio'r pechod wnaed ? 
Wyt ti'n cofio Crist yn cefnu 
Ar ogoniant ty ei Dad ? 
Wyt ti'n cofio Gethsemane ? 
Wyt ti'n cofio'r goron ddrain ? 
Wyt ti'n cofio'r cwpan chwerw ? 
Wyt ti'n cofio'r bicell fain ? 


Wyt ti'n cofio Crist yn gwaedu 
Mewn gruddfanau ar y groes ? 
Wyt ti'n cofio'r Iawn digonol 
Roddodd yno dan ei loes ? 
Wyt ti'n cofio'r gair “gorphenwyd 9” 
'“Maddeu iddynt, Dad,” medd Ef, 
Wyt ti'n cofio'r ffordd agorwyd 
O Galfaria fryn i'r nef ? 
Cofia eto am y diwrnod 
Sydd yn dyfod maes o law, 
Cofia fe afaela ynot 
Oerion ddwylaw brenin braw ; 
Cyn bo hir dy draed a oera 
Yn hen afon angeu du, 
Pwy pryd hyny fydd dy gyfaill ? 
Pwy a'th geidw yn ylli'? 





